
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the pubHc domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginaha present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
pubHsher to a Hbrary and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize pubHc domain materials and make them widely accessible. PubHc domain books belong to the 
pubHc and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of pubHc domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we beHeve a book is in the pubHc domain for users in the United States, that the work is also in the pubHc domain for users in other 
countries. Whether a book is stiH in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is aHowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement HabiHty can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universaHy accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and pubHshers reach new audiences. You can search through the fuH text of this book on the web 

at http : //books . google . com/| 



yGoogle 



yGoogle 



Digitized by VjOOQlC 



yGoogle 



barAttan um heimastjórn. 



AFREK VALTYSLIDA. 



-**^lSSélb«^ 



REYKJAVIK. 

GLASGOW-PRENTSMIÐJAN. 

1902. 



Digitized by VjOOQIC 



5. 



3 C 3Z 3^2. lO 



HARVARD COLLEGE LIBRARY 

IN MEMCRY OF 

WILLIAM HENRY SCHOFIELD 

APRIL 6, 1931 



yGoogle 



Baráttan um heimastjórn. 



Saga valtýskunnar síðan 1897 ^i^ sídasta þings 
er flestum kunn. Þó er reyndar margt, einkum að 
því er snertir aðferð forkólfa hennar til þess að hafa 
mál sitt fram, sem ekki hefur verið bent á, sem skyldi. 
Enda þótt fróðlegt væri, að sumt af því kæmi fram 
í dagsbirtuna, þá verður þó í þessari grein að eins 
vikið að nokkrum atriðum í baráttunni á síðasta 
þingi og síðan, allt til þessa. 

Það var kunnugt þegar í þingbyrjun, að þess 
mundi skammt að bíða, að ný stjórn kæmi til valda 
í Danmörku, — og sú stjóm, sem frjálslyndir og pjód- 
legir menn hér á landi væntu góðs af, 'að tilleiðan- 
leg mundi að líta með meirí sanngimi á kröfur Is- 
lendinga og verða fremur við óskum þeirra, heldur 
en hægrímannastjómin með öliu sínu apturhaidi, 
sem dr. Valtýr ha0i bundið féiag við. — Heima- 
stiórnaftnenn töldu því heppilegast, að láta stjómar- 
skrármáiið bíða, unz þessi breyting kæmist á, en nærri 
slíku var ekki komandi fyrir Hafnarstjórnarm'ónnum, 
Þeir vildu um fram allt hraða því sem mest, að 
stjórnarskrárfrv. yrði samþykkt á Hafnarstjórnar- 
grundvellinum, -— vildu að það yrði komið í kríng 
á þinginu áður en ný stjórn kæmi, því að annars 
kynni að verða farið fram á „eittkvad meira", sem 
þeim var svo meinilla við. 

Heimastjómarraenn sömdu þá frv. — sem ákvað 
landinu rddgf'afay búsettan i Reykjavlk, og í þeirri 
von, að stjómin og Hafnarstjórnarmenn á alpingi 

Digitized by VjOOQlC 



tæki því betur, var gert ráð fyrir iinibodsmanni í 
Höín, með ráðgjafanafni. — 

Nú varð Hafnarstjórnarmönnum heldur en ekki 
iUa við. — „ísafold var látin hamast á móti þessari 
ósvinnu. — Sögðu þeir Valtýsmenn, að fyrst og fremst 
væru engar líkur tii, að vinstristjórnin kæmist að, og 
því síður ástæða til, að hún liti annan veg á stjórn- 
armál yort en hægrimannastjórnin. Þetta var þeim 
um að gera að berja fram, og fórust „Isafold orð á 
þessa leið 13. júií f. á.: 

„ — En þeir vita, þe.ssir sömu piltar þ; heima- 
stjómarmenn], að vinstrimenn eru ekki hóti nœr valda- 
stóli nú en fyrir mörgum árum, heldur eru mestar lík- 
ur til, að hægrimenn sitji kyrrir mörg ár enn, úr því 
að þeir hreyfðu sig ekkert í vor, hvorjci eptir fólks- 
þingiskosningar, né eptir fulltrúafund hægrimanna". — 

Vantraust sitt til vinstrimanna birtir flokkurinn í 
sama blaði ísafoidar. Þar stendur: 

„Eins vita peir og hitt [heimastj.m.], ad munnmœl- 
in^) um ríflogri kosti hjá Tinstrimönnum oss til 
lianda^ er ekkert annad eo reykur, og að peir, sem 
fyrir pm eru bornir^ eru útz>aldtr samvetkamennpeirra 
i viöleitninni ad fleka pjód og ping til ad hafna allri 
stjórnat bót" . 

Slík orð fórust „ísafold" þá um vinstrimenn; 
Jómur reykur" að vænta þaðan „ríflegri kosta", en 
hjá augasteini þeirra Valtýs, hægri stjórn. — Ekki er 
heldur að tvíla spásagnargáfuna, í þessu sem öðru 
hjá „ísatold". Jón „krukk" hefði mátt vara sig(ll). 

Viku seinna (20. júlí) kveður „ísafold" enn við 
sama tón, þegar hún talar um „ Vinstristjórnarfluguna**: 

„Það er auk }^qss /ullkmmugt og margfengin vit- 



i) Alveg ^ins og traustið til vinstrimanna væri ein- 
hver „keriingabók"! 



vGoOQle 



gl 



5 

neskja um það, að formadur vinstrimanna flokksins 
'danska lliur á rlkisráðssetu og búsetu nákTœmlegra eins 
og Khafnarstjórn wr(/0 getir núoghefur lengi gerf", 
Þetta seejir sá „margfróði", Ekki er það ónýtt 
íyrír alþingi ad eiga adgang ad slíkum óþrjótandi 
vizkubrunni, seni „ísafold" er! — 



En vid kimd midadi dr. Valt^rffumvarpsittigoj? 

Einmitt við vinstrimannastjórn. 

Þad liggur í augum uppi, ad manni svo kunnug- 
um stjómarhögum í Danmörku, sem Valtýr segist 
vera, og svo handgengnum hægristjóm, hafi ékki 
verið mjög ókunnugt um veðrabrigðin. — Frumvarp 
hans ber það einnig sjálft með sér, því að á seinasta 
þingi tók hann upp í það svo marga viðauka, til þess 
að afla því fylgis, að iítil eða engin von var til, að hægri 
stjóm mundi samþykkja það. Þar vantaði einnig 
breytinguna á 6i. gr., sem hægrimannastjórain hafði 
einatt iagt afarmikla áherzhi á. — Landshöfðingi 
lýsti því einnig yfir, að breytingarnar væru nú of og 
van, svo að það öðiaðist ekki staðfesting hjá núver- 
andi stjórn. — Gegn því iét Vaitýr sér nægja að 
segja, að stjómin væri skyldug aÖ fara að vilja 
þingsinsl — Hún yrði að víkja að öðrum kosti. — 
Hingað til hafði þó kjarninn í hans evangeHó verið 
sá, að þjóð og þing ætti að bre^rta í þessu efhi sam- 
kvæmt „vilja stj6rnarinnar'\ 

En það þarf ekki að vísa í fnimvarpið. „ísa- 
fold" sagði sjálf í sumar, að „frumvarpið vœri ekki 
midad vid einsýna ihaldsstjófn". Ög höfuðpaurinn dr. 
Valtýr segir f greininni frægu í „Nationaltíðindum" 
2. des. í. á., að landshöfðingi hafi sagt ýms ákvæði 
í frv. hans þannig, að hann lýsti því yfir fyrir stjórnar- 
innar hönd, að þau væri óaðgengileg — og svo segir 
Valtýr: 

Digitized by VjOOQlC 



„Framfaraflokkurínn lét það samt ekki á sig fá. 
Vér litum sem sé svo á, ad til vcUda kynni ad vera 
komid önnur stjómy er fnmvarpid eptir tvö ár yrdi 
bofin ufpfyrif kcnung**, 

Þama sagdi dr, Valtýr Gudfnundsson satt! 



Að vísu gat það hugsast, ef hægristjóm hefði 
lafað lengur við völdín, að hún hefði veitt þessufrv. 
samþykki, af pzfi ad hún var d grafarbakkannm, til 
þess að hepta ríflegra stjórnfrelsi og sjálístæði fyr- 
ir ísland hjá nýju stjóminni. — Þetta hefur dokt- 
orinn og flokksraennina grunað, — þess vegna þurfti 
þennan ógnar hraða með málið á síðasta þingi. — 
Um ad gera ad láta hífta apturhaidssöfttu hœgristjórfi 
flytf'a med sér / gröfina siálfstœdi fiinnar íslenzku pjód- 
ar. — Ekki þarf að ugga tryggðina hjá dr. Valtý, að 
verða við „sidasta vilja'' hægrimannastjómannnar 
dönskul — 



Nú fréttust stjómarskiptin. Gamla stjómin, með 
öllum kreddum og lítilsvirðingu á málstað íslands, 
var fallin — og komin ný, frjálslynd og sanngjöra 
stjóm, sem menn vissu, að vildi verða við kröfiim 
Islendinga. Mörgura er kunnugt, hversu þeim dr. 
Valtý og ritstjóra „ísafoldar" varð við þau tíðíndi. 
Dr. Valtýr gekk kengboginn, eins og hann stæði yfir 
moldum vona sinna og hugsjóna, en ritstjórinn varð 
eins og gráhvítasti ísafoidarpappír óprentaður. 

Þeir voni þó furðu fljótír að „taka sig saman i 
andlitinu", og næsta dag eptir var dr. Valtýr hinn 
kátasti. — Nú dugðu ekki lengur staðhæfingar um 
það, að hægristjórn sæti að völduni árum saman. — 
Pá var farið að klifa á vantraustina til vinstrimanna. 
„Autoritetin" staðfestu það hvert af öðru, að bústta 
rádgjafa hér væri óhugsandi. Nú væni það cinkum 

Digitized by VjOOQlC 



„ríkistengslin", sem Hafnarstjórnarmenn báni fyrir 
brjóstinu, og vildu varast að rjúía. Meðal annars 
sagði „Isafold", með fullkomnum óskeikuUeik að 
vanda, 17. ág. f. á. (tölubL 57): 

„Með stjórnarbót alþingis í sumar er farið svo langt 
sem unnt er ad fara^ án þess ad raska rikisheildinni^ 
slaka á ríkistengslunum — Meginþáttur ríkistengslanna 
er seta ráðgjafa vors í ríkisráðinu. Og apturhaldsmál- 
gagnið lýsti yfir því, að í því skyni væri farið fram á 
að fiytja ráðgjafann hiogað heim, að hann kæmist í 
raun réttri úr ríkisráðinu, þó að hann færi það ekki í 
orði kveðnu. Þetta er álveg réttur skilningur — enda 
er hann tekinn eptir ísafold".(!!!) 

Og sama blað heidur áfram í sama tón: 
„Yilji hin nýja stjórn í Danmörku halda fast 
Tid eininsr ríkisins þá tíU hún heldur ekki reita 
088 neitt meira en það, sem fram á er farid í stjórn- 
arhótarfrumvarpi alþingis i sumar". — 



Valtýingar sýndu það giögglega eptir að stjómar- 
skiptin fréttust, að peir vildu „ekkert meira". Þeir 
börðu áfrara Hafnarstjórnarfrumvarpið eptir sem áður. 

Heimastjómarmenn vildu gera sitt ítrasta til þess, 
að aiþingi spiilti ekki því, að ríflegri umbætur gæti 
fengizt, og skrituðu því e. d. sama daginn, sem málið 
var þar til 3. umr. og fómst þeim orð meðal annars 
á þessa leið: 

„Það er mjög eðlilegt að hin nýja stjórn kunni að 
líta svo á, að frumvarp það til breytinga á stjórnar- 
arskránni, sem alþingi samþykkir að nýafstöðnum stjórn- 
arskiptum, hafi í sér fólgnar þær óskir og vonir, sem 
alþ. ber til nýrrar frjálslyndrar stjómar. Ef því nú er 
samþykkt á þinginu frv. það, sem gekk fram í n. d. 
af þeim ástæðum, sem kunnugt er, þá er hætt við því, 
að þar með kynni að vera loku fyrir það skotið, að 

Digitized by VjOOQlC 



s 

vér um margra ára bil fáum þær umbætur á stjómar 
fari voru, sem allir eru sammála um, að vér þurfum 
að fá, og eigum rétt til að fá: „Innlenda stjórn í 
sérmálum vorum, með fuUri ábyrgð fyrir al- 
þingi og innlendum dómstóli". 

Þá ætludu Valtýslidar í N.d. alveg af göflunum 
að ganga og skrifuðu E.d. ávarp, og skoruðu fastlega 
^iiana að samþykkja frv. óbreytt. Þeir vildu ekkert 
meira. 

Þess er rétt að rainnast, að einn samvizkusamur 
maður í liði Valtýinga í E. d. var óánægður með 
aðfarir þessar, og var trauður til að samþykkja frv., 
leitaði hann og annar flokksbróðir hans úr E. d. sam- 
komulags við heimastjórnarmenn, lögðu fram skrifl. 
samning og lofuðu aðfeJla frunivarpið, efhinirgengju 
að samninginum. Heimastj.menn gerðu það, en þá 
héldu Valtýingar svo fast hópinn og lögðu svo fast 
að mönniim þessum, að einn þeirra t. d. barði sam- 
an hnefunum framan í annan þeirra úti á götu — og 
loks fóru svo leikar,- að þeir urðu að láta undan of 
urkappi flokks síns. 



í þinglok, þegar frv. Hafnarstjómarmanna hafði 
verið samþykkt í E. d. vildu heimastjórnarmenn enn 
gera tilraun til þess, að ná betri kostura hjá stjórn- 
inni. Hannes Hafstein bar því upp tillögu í neðri 
deild, þar sem skýrt er trá því, að frv. hafi verið 
samþ. í n. d. áður en fréttin kom um vinstri" 
Rtjórn, og óskað að fá ráðgjafa búsettan í landinu. 
Tillagan hljóðar svo: 

„Neðri deild alþingis skorar á stjórnina að leggja 
fyrir næsta alþingi frv. til stjórnarskipunarlaga um hin 
sérstöku málefni íslands, er komi í stað fiiimvarps þess 
um breytingu á stjómarskránni, en nú er samþykkt af 
báðum deildum alþingis, en útkljáð var í neðri deild 

Digitized by VjOOQlC 



áður en kunnugt var orðið um stjórharskiptín í Dan- 
mörku, og sé í því frumvarpi skipað fyrir um alinn- 
lenda stjórn, eptir því sem frekast má við koma, án 
þess skert sé eining ríkisins, eður ad miiinsta kosti sú 
breytíng gerð á fyrirkomulagi hinnar æztu stjómar í 
.sérmálum íslands, ad hér búsettur^ innlendur madur, 
er mæti á alþingi og beri ábyrgð á allri stjórnarathöfn- 
inni fyrir innlendum dómstóli hafi yfirstjórn sérmálanna 
á hendi". — 

Þessa tillögu felldu Valtýingar með óllum sinum 
atkvœðum i n. d. Með því hafa þeir rækilega tekið 
af skarið og sýnt og sannað : að þeír vildu ekkert 
annað en Hafnarstjórnarfrumvarp síðasta 
þings. 

1. Þeir vilja ekki skýra stjórninni satt frá, að 
frv. hafi verið samþ. á ð u r en stjórnarskiptin fréttust; 

2. Þeir fella med öUum atkvædnm tillögu, 
sero mælist til þess að oss sé veitt alinnlend 
stjórn! 

3. Þeir hafna med öllnm atkyœdam þeirri vara- 
tillögu, að biðja stjórnina að minnsta kosti um þær 
umbætur „að hér búsettur innlendur maður, 
er mæti á alþingi o.s. frv." — hafi yfirstjórn 
sérmálanna á hendi! I stuttu máli: Úr þeirra 
flokki í n. d. fékkst ekki eitt einasta atkvæði 
tíl þess að leitast fyrir við stjómina að fá al- 
innlenda stjórn, né heldur ráðgjafa búsettan 
í Reykjavík (án nokkurs milligöngumanns í 
Höfn^). 

Svo sem kunnugt er fór Hannes sýslum. Hafstein 
á fund stjórnarinnar þegar eptír þinglok fyrir hönd 

i) Hafnarstjómarmenn hafa einatt klifað á ávarpi 
frá e. d. alþ. í sumar til konungs, þar sem þess er 
getíð, að frv. Valtýinga fnllnægi ekki þörfum og kröf- 



yGoogle 



íö 

heimastjómarmaDtia, er ekki vildu ena láta ófreistað 
við nýju stjómina að fá stjórn sérmála vorra inn í 
landið. Flutti hann það mál við stjórnina, að Island 
fengi ráðgjafa búsettan í Reykjavík, eða frek- 
ari umbætur, alveg eins og tiUagan, sem áður er 
getið og bréf heimastjórnarmanna ber vitni um. 

Opt hafa Hafnarstjórnarmenn og blöð þeirrailla 
látið, en aldrei sem þá, er heimastjórnarmenn gerð- 
ust svo fírna djarfir að senda mann á fund stjórnar- 
innar til þess að teyna adfá nieiri umbœtur á stjóm' 
arfyrirkomulaginuy heldur en þeirra flokkur hafði 
fengizt til að æskja. — Það er óþarfi að vitna í mál- 
gögnin þessu til sönnunar. Illmælin, skopið og hrak- 
yrðin um þessa för og erindrekann eru svo í fersku 
minni og geymast í blöðum Valtýinga þeim til verð- 
ugs heiðurs á ókomnum tímum. — Einatt vonuðu 
Valtýingar að yyför erindrekans yrdi erindisleysa^^y 
að ekkert fengist meira en Hafnarstjórnin 
þeirra. 

Stundum dró þá bliku upp á Hafnarstjómar- 
himininn. — Hver íréttin á fætur annari kom um 
það, að H. H. hefði haft fram erindi sín við stjórn- 
ina, og gerðist þá órótt hjá Valtýingum. Það heyrð- 
ist, að stjórnin mundi fús á að veita íslendingum 
ráðgjafa búsettan í Reykjavík. Þá flutti „ísa- 
fold" grein um „Heimastjórnarhjalið", sem hún 
vissi þá ekki, hvort værí nema „reykur'' einn — og segir 
hún þar um skoðanir nýju ráðherranna 19. okt. f. á.: 

„Þetta sem þeir vilja, eða eru bornir fyrir, það er 
aflögud útgáfa af tiu-manna/rumvarpinu: 



um þjóðarinnar. Þetta þakka þeir sér að öllu leyti, en 
það vill svo vel til — og er á almanna vitorði, að þaÖ 
var fyrir tilstiUi eins heimastj. af hinum konungkjörnu, 
að ákvæði þessi voru sett í ávarpið. 



vGooQle 



gl 



ÞaÖ er annað og verra en það, — enn verra og 
og óaðgengilegra fyrir oss. 

Þeir vilja lofa oss að hafa svonefndan Islands- 
rdögjafa bnsettan hér, og lofa oss ad launa honnm 
og gjalda honum eptirlaun og reisa handa honum veg- 
legan bústað hér, og kosta skrifstofuhald handa hon- 
um hér. Þetta vilja þeir allt lofa oss og leyfa — leyfa 
oss að létta þeim kostnaði öllum af sér, at ríkissjóði, 
þótt tekið hafi hann að sér með stöðulögunum". — 

Ekki vantar traustið til ráðherranna, mælskuna 
lipurðina og sanngirnina! 



Vonir 

Valtýinga hresstust þó aptur skömmu síðar af því að 
enn var ekkert svar komið beint frá stjóminni o^ þá 
segir „ísafold" 30. nóv. (tbl. 75): 

„Vér vonum, að hið nýja ráðaneyti láti ekki flekast 
fyrir heimskra manna fortölur eða hrekkvísra til að 
(mynda sér, að það verði við hjartans óskum vorum og 
þörfum með því að eins, ad veita héf búsettum manni 
rdögfafanafnbót og hafa hann'fyrir hlauþasendil milli 
Reykjavíkur og Kaupmannahafnar, hvenær sem konung- 
ur þarf að gefa ót embættisveitingarbréfeður annað því 
um líkt". — 

„Vér Tonnm, ad rddaneytid láti ekki freistast ttt ad 
smeygja fram af sér eða ríkissjÓdnum hinni lögbundnu 
skyldukiföð ad bera hinn œzta stjórnarkostnad votn.og 
demba honum á oss fyrír þad eitt, ad íslandsrádgjaf- 
inn lieiti hér búsettnry án þess að því fylgi ( raun og 
sannleika nokkur hin minnsta færsla stjómarvaldsins inn 
( landið". — 

30. nóv. — sauia daginn sem Valtýr talaði fegurst 
um ísland og íslendinga á stúdentafundinum í Höfh, 

Digitized by VjOOQlC 



12 

vonar ísáfold fastlega, að stjómin láti ekki flekast fil 
þess ad veita oss fdd^fafa búsettan i Reykjavík.— En von- 
arstjarnan er stundum fljót að hrapa^ og svo var enn, 
því að viku seinna skrifar „flmmid" undir flokksbréf- 
ið til ráðgjafans, — og stafar það „skrif' sarakværat 
orðura „ísafoldar" 

„ndnast af nokkrum grun um ad kdkið al- 

rœmda [frv. heimastj.m.], eda eitthyad því líkt kunni 
aÖ hafa nokkurn byr hjá ráðaneytinu". — 



Vonirnar 30. nóv. voru tóm látalæti, ekkert ann- 
að en örvœnting, Nú sá Hafnarstjórnarliðið, að mjög 
líklegt var, að stjómin ætlaði að veita ísl. heimastjórn, 
rddhetra búsettan í Reykjaviky samkværat óskura 
heiraastjórnarflokksins. ~ Nú voru góð ráð dýr. Eitt- 
hvað þurfti að gera til þess að hnekkja rddgjafabúset- 
unni, raeð öllu því ólagi, annraörkura og kostnaði, sera 
henni hlaut að verða sarafara(!). — Þá var gripið til 
þessa snjallræðis að skrifa ráðgjafanum, 6. des. f á. — 
Þar fer „firaraið" þess á leit við stjómina, að hún veiti 
íslandi annad hvort landstjóra raeð ráðgjöfum (þ. e. 
endurskoðunarfyrirkomulagið,- - Jandstjórafnmvarps- 
úfpvœttið gamla", sem ísafold kallaði) eða valt^ska 
frumvarpiö ffá siðasta þinqi óbreytt, 

,,Tér þekkjnm engra tiltœkilegra millileid milU 
þessarar tvennskonar tilhögrunar á sljórnarfyrirkomn- 
lagrinn<% segir „fimmiÖ". 



Hér óska Valtýsliðar eins af tvennu : Landstjóra- 
fyrirkoraul eða Hafnarstjómarfruravarpsins frá síðasta 
þingi. Enginn millivegur er far d milli. 

Kynlegt hlýtur það að virðast, að Valtýingar óska 
landstjórafyrirkoraulags. Þeir höfðu í mörg ár 
haraast raóti endurskoðuninni, landstjórafruravarpinu, 
valið því hæðilegustu orð og ofsótt flutningsraenn 



vGooQle 



gl 



13 

þess lífs ogliðna og nítt þá á allar lundir. — „ísafold" 
hafdi sídast næstlidid sumar og til þess tíma haldid 
fram að pad riði í bága við „alríkistengslin", „eining 
„rlkisins", sem hún segir að bæði hægri og vinstri 
menn líti eins á. -- 

Það virðist nokkuð kynlegt að biðja stjórnina um 
„úfpvatti*\ „skrifstofubákn", sem er „dýrt" og „ófd- 
anlegt'' \ 

En það er ekki kynlegt, þegar þess er gœtt^ ad 
þessi ósk er að eins látalœti, á\ þess að þykjast halda 
„merkinu svo hátt, sem það hefur nokkurn tíma kom- 
izt í allri stjómarbaráttu íslendinga", eins og „Isaf." 
segir 21. des. f. á. — „ísafold" kannast sjálf við það 
28. jan. þ. á., eptir að boðskapur stjótnarinnar kom 
hingað, að þeir hafi beðið um landstjórann, án þess 
að geta búizt við, að það fengist, í raun og yeru ein- 
ungis til þess að fá skýlanst afsyar stjómarinnar um 
það, svo að enginn skyldi fara fram á slíkt"! 

* * 

Þeir bjuggust við að landstjórafyrirkomul. tengist 
ekki. Þeir þekkja enga tiltækilega millileið milli þess 
og frv. síðasta þings. Þad er þvl bersýnilegt ad all- 
uf leikufinn er einungis gerdur til pess, ad fá stjórnina 
til að veita ekkert annad, en frumvarpid frá pví i 
sumar óhfeytt. 

,,Fimmid*' segir líka í bréfinu 6. des.: 
„En sé svo, að yðar excell. sjáið yður ekkifærtað 
taka þessa -- — málaleitun vora til greina [uni land- 

stjórafyrirkomul.], þá Jeyfum vér oss allravirðingar- 

fyllst að láta uppi við yðar excell. fá eindregrna og 
yandleg'a íhngrada samifœring vora, ad þau nrslit stjóm- 
arbótarmálsinsy sem felast í stJórnarskrárfrnmTarp- 
inn ffd sldasta pingi, rerdi oss iiagrfeldnst eptir at- 
Yiknm^ og að meiri hluti pjódar vorrar vilji ad pau 



yGoogle 



14 

hafi framgang, ef eigi er hins kostur, sem að framan 
er á vikiö". 

Þetta var öllum Valtýsflokknum mjög hugstœtt 
mál á þessum tíma, enda skrifar dr. Valtýr sjálfur 
höfudpaurínn í Nationaltídindi 2. des. f. á., ad íslend- 
ingar muni einatt keppa ad fuUkominni sjálfstjóm 
[hann hefur líka gert það!!], „þótt þeir um stundar- 
sakir muni Idtasérnœgfa ekki eins viöunardi fyrirkomu- 
lag [valtýskuna], sem þeim er einnigr Tissnlega fyrir 
bestn, eins og nú standa salíir". 

Einna hraustlegust voru þó orð dr. Valtýs í 
„Studentersamfundet" 30. nóv. fyrra árs. — Þar átti 
nú ráðgjafabúsetan ekki upp á pallborðið. Hann 
kvað svo að orði: 

„Eg held því föstu, aÖ ráðgjafinn sé búsett- 
ur hérenekkiheima". — Kvaðst hann skyldi sjá 
svo um, að aldrei yrdi rádgjaflnn búsettur á íslandi^ 
„ad minnsta kosti get eg og mínir menn(!!) hindrad^ 
ad þad yerdi samþykkt reglnlega". 



Það værí synd að segja, að Hafnarstjómarmenn 
hefðu legið á liði sínu að hafa fram Hafnarstjómina 
og girða fyrír heimastjóra. A alþingi og á fundum 
utanlands og innan, í blöðum og ráðgjafabréfum höfðu 
þeir gert hið ýtrasta til að hnekkja búsetu ráðgjafans.— 

Hér eru ótaHn nokkur „fínni" brögð móti ráð- 
gjafabúsetunni, t. d. tilmæli Valtýinga í e. d. að þeg- 
ar á næsta vori yrði skipaður sérstakur ráð- 
gjafi, — það sem kallað er í konungsboðskapnum „að 
]íive^9i fyrirfram á um atriði þess fyrírkoraulags, sem 
vertd er að rœöa um ad koma á",— 

Af sama toga er spunnin sú uppsuða úr „lo-manna- 
frumvarpinu", sem amtmaðurínn á Akureyri samdi 
og lét sér umhugað um, að kæmist fyrir auglit stjóm- 
arinnar. — Þetta fruravarp fekk að vísu góðan byr í 



vGooQle 



gi 



15 

liði Hafnarstjómarmanna og blöðum þeirra, sem von- 
legt var, því að Hafharráðgjafinn átti þar adminnsta 
kosti, að hafa jafnmikil völd og hinn [í reyndinni 
miklu meiri] — en ráðgjafinn segir svo um það frv. í 
„Dannebrog" : 

„Sumir vilja hafa tvo sérstaka íslenzka rddherray 

annan búsettan í R.vík, en hinn ( Höfn, þannig aÖ hinn 
fymefndi skyldi sérstaklega hafa á hendi umboðsstjórn- 
ina innanlands og eigá við alþingi, og eingðngn fyrir 
milligöngu hins rádherrans geta snúid sér til konungs- 

ins. Þanniglögud tvískipting mundi hafa svo mikla 

og augljósa annmarka, að telja verður það fyrirfram 
óaðgengilegt". 

Svona útreið fengu „fínni titraunimar" til að 
hnekkja heimastjórn hjá stjóminni. Þóhefurþetta 
amtmannsfrv. líklega haft lítilsháttar óbein áhrif á 
konungsboðskapinn, líkt og kýrin hans Djúnka á lið- 
safnað Frakka til Heljarslóðar. — Það er mælt, að 
ráðherrann hafi heldur flýtt svarinu fyrir bragðið, til 
þess að þessi eða þvílíkur „samsetningur" skyldi ekki 
verða til þess að auka nýjan tvístring í landinu. — 



Eptir allt sem á hafði dunið kemur svo loks 
konungsboðskápurínn dags. lo. jan. þ. á. 

Ekki hefur hann að neinu frumvarp amtmannsins, 
né skipun sérstaks ráðherra fyrirfram, eins og e. d. 
vildi. Ekki heldur „5-mannabréfið", með annaðhtmt 
landstjóra eda Hafnarráðgjafa, — nei, nei ; „fimmið" 
fann „enga millileid" milli þessa tvenns, en stjómin 
var það fremri, að hún fann millileiðina ,,kákid al- 
rœmda eda eitthvad fvt líkf' hún býður Islendingum 
y^rádgjafa búsettan í ReykJayík'M 

Ekki var kyn, þótt „Þjóðviljanum" þætti þetta 
y^mikil Yonbrigdi*^, eptir allar skriptimar og andróð- 
urinn. 



vGooQle 



gl 



i6 

Þrátt fyrir alla mótspyrnu Valtýsliða, „ríkistengsli" , 
„hvað oss sé fyrir beztii", amtmannsáreynslu o. fl,— - 
þábýðurnástjórnin„ráðgjafa búsettan í Reykja- 
vík", launaðan affélandsins, alveg hið sama, sem 
heimastjórnarmenn höfðu barizt fyrir,— -Þetta 
ávannst fyrir sendiförina og aðgerðir heimastjómar- 
manna. ~ 



Nd var tími til kominn íyrir Valtýsliða, að söðla 
um — / orðt. Það var óhugsandi, að nokkur Valtýingur 
næði kosníngu, ef hann segdist vera móti heimastjórn, 
úr því, að hún var boðin. Þess vegna þurfti ad hafa 
fataskiftiy skifta hamnum, og það skyndilega ! — 

— - „Þetta [„þennan óhugsandi milliveg", „uppsuðu 
úr kákinu alræmda"] höfum við einatt viljaðl Fyrir 
þessu höfum vér barist", segir „Isafold" og aðrir þegn- 
ar Valtýs Stjómin hefur fullkomlega — „í?//«/« von- 
um framat'" orðið við tillögum 5-mannabréfsins(!II) — 
o. s. frv. 

„Oss er boÖiÖ frumvarpið frá sfðasta þingi, með 
þeirri einu viðbót [þ. e. höfndatridinuy aðal-deiluefn- 
inu] að ráðherrann sé búsettur ( Reykjavík". — 

Fimleg eru hamskiftin. Möndullinn er orðinn 
liðugur við alla snúningana. 

En það var ekki víst, að fyrverandi flokksmenn 
þeirra hefði eins „hjóUiðuga sannfæring", ognúvar 
„Jimminu'' „slegid út' t annaö sinn. 

Það er ávarpið til „flokksbræðranna", dags. 28. 
jan. þ. á. - Þar segir svo : 

„ Verdi búsetu ráðgjafans hér svo fyrir komið, eptir 
hinu væntanlega frumvarpi stjórnarinnar, að hagsmun- 
um vorum í Kaupmannahöfn verði fyllilega borgið, vilj- 
um vér fremur hallast að þessu frumvarpi". 

„Eýtir pessu ffv. veröur ráðgjafinn einn milliliður 



vGooQle 



gl 



17 

milli kotlungs og alþingis ; ráðgjafinn hefur engan 

umboðsmann í Khöfn". — — 

„Þykir oss þá réttast að taka því, sé annars um 

allt tryggilega búið". „Og vér viljum hér með leggja 

til, að allir flokksmenn vorir /^^/ þessa sömu stefnu". — 

Þeir vilja „hallast að" frv.: i. ef hagsmunum vor- 
um í Höfn er fyllilega borgið. — 2. ef ráðgjafinn er 
einn milliliður milli alþ. og konungs og heíur engan 
umboðsmann í Höfh - og 3. ef „annars er um allt 
tryggilega búið". — En er nú eptir þeirra hyggju „um 
allt tryggilega búið" og hagsmunanna í Höfn fylli- 
lega borgið — ef enginn uroboðsrtiaður er í Höfh, 
enginn til að gæta hagsmunanna þar? — Eða ef þeir 
ætla að hafa einhvem til að sjá hagsmununum fylli- 
lega borgið, kemur þá ekki þessi skaðlegi „umboðs- 
maður", „miUiliður", sem þeim er mestur þyrnir í 
augum ? 1 1 

I þessum mótsagnagraut og vafningum sýnir 
„fimmið", í ávarpinu sjálfu, að það ætlar að vera á 
mátí frv. stjómarinnar, á méfi' búsetu ráðgjafans, eins 
og áður. — 

Eptir orðum þeirra þarf mann í Höfn til þess að 
„hagsmunum vorum sé fyllilega borgið" — og ráðgjaf- 
inn á að vera eihi „milliliðurinn". — Það erlíttskilj- 
anlegt, hversu þeir vilja koma þessu saman öðru vísi, 
en ráðgjafinn sé búsettur í Kaupmannahöfn. 

Með því er hagsmunanna gætt og enginn um- 
boðsmaður. — Hvað þarf nú Ijósara en þetta, til þess 
að sjá, hvert piltar fara? — Kostnaðinum ota þeir 
einnig óspart fram, en láta sem það sé þó ekki mik 

ið atriði. — 

Hvenær hafa óheilindin og látalætin til blekking- 
ar við kjösendur gengið svo fram úr hófi ? — Hvenær 
hefur verið leikið svo tveim skjöldum í baráttu Is- 
lendinga og kröfur þeirra hafðar svo aðleiksoppi?— 



yGoogle 



i8 

„Loks er þess að geta, að „fimraið" skrífaðiráð- 
gjafanura þakklætísbréf ii. febr. þ. á. og segir þar, 
að tílboð stjómarinnar muni hafa „öflugt fylgi flokks- 
ins" og rauni þeir af fremsta raegni styðja þau úrslit 
stjórnarskrárraálsins*'. — 

Þama þóttust þeir ryðja sig — og segir „Norður- 
land" 15. raarz, að raeð því hafi þeir „tekid af skar- 
ið". Það er óbein viðurkenning þess, að þeir hafi þó 
ekki „tekið af skarið til þess tíraa — og var sízt að 
búast við slíkri játning hreinskilnislegri úr þeirri átt. 
— Þótt því verði ekki neitað, að þessir 5 hafi „neglt" 
sig dálftið raeð þessu ráðgjafabréfi, þá er þó ekki 
full vissa,að þeir hafi skrífað ráðgjafanura hreinan sann- 
leikann. — Þeir hafa skrífað ráðgjafanura ásaíf dður: 

„Nánasta tilefni tíl þessarar málaleitunar við yðar 
excell., cr umtal það, cr orðið hefur um stj.skr.- 
mál vort í fólksþingrinn", segja þeir f bréfinu 6. des. 
— - en á eptir bréfinu flytur „ísafold" í sama blaði : 

„Bréf það til ráðgjafans, er hér birtist, stafar nán- 
ast af nokkrum grun, eptir síðustu póstskipskomu um 

að kákið alræmda eða eitthvad því líkt 

kunni að hafa nokkurn byr hjá rádaneytinn". 

Það nægir engan veginn til að sýna sannleiksgildi 
einhverrar setningar, að hún hafi staðið í einhverju 
bréfi Valtýinga til ráðherrans. 



Hér að fraraan er sýnt, hversu ötullega Valtýs- 
Hðið hefur einatt barizt á mótí heimastjóm, Iníseíu 
ráðgjafans í Reykjavík. Þeirra raarkraið er raeiri 
Hafnarstjórn! Annað verður ekki séð aforðum 
þeirra og athöfnura. 

1. Þeir miða frv. sitt við vinstristjórn og fást þó með 
engu raótí til að biðja ura heiraastjóra. 

2. Þeir kalla heiraastjórn „heiraskustjórn" og ráðgjafa 
búsetu á Islandí 



vGooQle 



gl 



í9 

3. E. d. samþ. frv. óbreytt, eptir að stjórnarskiptin 
fréttast, þátt fyrir áskoruh n. d. » 

4. ÖU atkyœdi Yaltýs í n. d. eru á móti því, ad 
æskja í ávarpsformi innlendrar stjórnar 
hjá nýja rádaneytinu. 

5. „Ríkistengslin" eru talin því til hindrunar, ad rád- 
gjaíinn geti veríd búsettur á Islandi. 

6. Valtýingar ætla að rifna þegar H. H. siglir til þess 
að reyna að fá frekari umbætur, heima,stjórn. 

7. Valtýingar hlakkast um það, að för H. H. til að 
fá heimastjórn, sé erindisleysa. 

8. Valtýr pverneitar að færa það í mál við stjómina 
með H. H. að ráðgj. sé bús. á Islandi. 

9. Valtýr heitir á opinberum fundi 30. nóv. að sjá svo 
um, að ráðgjafinn verði aldrei búsettur 
Islandi. 

10. Valtýr kveðst treysta sér til að hindra 
að ráðgjafabúseta verði samþ. reglulega. 

11. Valtýr og „Isafold" telja Hafnarstjómfirfrumv. 
síðasta þings, heppilegast eins og nú standa 
sakir. 

12. „Þeir fimm" vilja annaðhvort það, sem ekki 
íæst, landssjóra, eða frv. síðasta þings, sem sé 
það bezta, ekkert annað. 

13. Þeir vilja hafa hagsmuna vorra gætt í Höfn, en 
þó engan „umboðsmann" þar — heldur þá ráð- 
gjaiann sjálfan. 

14. „ísafold" segir í haust, að þannig löguð búseta 
sé eins líkleg til ógagns, sem gagns. 

15. „Isafold" vonar að ráðaneytið flekist ekki til að 
ímynda sér, að það verði við óskum ísl. þótt það 
veiti „hérbúsettum manni ráðgjafanafnbót oghafi 
hann fyrir hlaupásendil milli Isl. og Hafnar". 

16. Jsafold vonar að stjómin fari ekki að demba á 



yGoogle 



20 

oss kostnaði „fyrir það eitt, að íslandsráð- 
gjafinn heiti hér búsettur". 

Þvert ofan í allt þetta og ótalmargt fleira þvert 
ofan í alla fiamkomu sína segir „Jsafold" 5. apríl þ. á. 
að ráðgjafabúsetan sé viðbót, sem aldrei hefnr 
komid fram hinn minnsti ágreiningur uni'! 

Sama hafa fleiri forkólfarnir sagt; þeir segja, að 
aldrei hafi minnsti ágreiningur verid um búsetunaH — 

Allur þeirra ofsi og andróður gegn ráðgjáfabú- 
setunni er „ekki hinn minnsti ágreiningur". -- Þeir 
geta því eflaust með jafhgóðri samvizku fellt ráð- 
gjafabúsetuna á næsta alþingi, án þess að þá 
greini „hið minnsta á um hana" við heimastjórnar- 
menn. - Þeir kalla það ekki nema lítinn — kann- 
ske alls engan — ágreining, þótt þeir greiði enn at- 
kvæði á móti búsetunni! 



Og ofan á allt þetta segir „ísaf." og Valtýingar, 
að tilboð stjórnarinnar sé þeim að þakka. „Þrátt 
fyrir megnustu mótspymu apturhaldsliðsins", segjast 
þeir hafa komið þessu fram. Með öðrum orðum: 
Með því að berjast árum saman fyrir frumvarpi, sem 
fer í gagnstœda átt, með því að hamast gegn allri 
heimastjórn, og leita allra bragða til að hamla ráð- 
gjafabúsetunni. — segjast þeir hafa áorkað því, að 
hún sé nú til boða! En heimastjórnarmenn, sem 
barizt hafa fyrir búsetunni, sent mann á fundstjórn- 
arinnar til þess að óska þess sem nú er boðið, — 
þeir eru auðvitað á Valtýingamáli „apturhaldsmenn, 
stjórnarbótarféndur o. s. frv. 

„Öllu snúið öfugt þó" — má segja um Valtýsliða 
eða öllu heldur eins og kveðið var um árið. : 

„Ef einhver segir: Sól er björt, 
Svarthöfði gellur: Hún er STÖrtl 



Digitized by VjOOQlC 



2Í 
Kjósendur íslandsl 

Hér hefur nú með nokkrum dæmum verið sýnd 
framkoma flokkanna síðan um síðasta þing, m e ð 
og m ó t i heimastjórn. 

Gætið þess vel, hvað gerst hefur og hvað nú ligg- 
ur fyrir. 

Á næsta alþingi liggja fyrir t v ö frumvörp — nú 
verðdr kosið milli heimastjórnar og Hafnar- 
s t j ó r n a r. 

Þér kjósendur íslands, sem viljið efla frelsi og 
framfarir landsins, viljið heimastjórn — úr hvorum 
flokknum teljið þér öruggara að velja : þeim, er bar- 
izt hefur fyrir heiraastjórn eða móti henni? 

Líklega hafið þér reynt það að fuUu, að trygg- 
ara er að meta menn samkvæmt framkomu þeirra, 
orðum og gjörðum, árum saman, en eptir tályrðum 
og fagurgala-loforðum á kjörfundi, þar sem ætla má, 
að þeir telji sér mestan hag að tala svo, sem líklegt 
er að flestir vilji heyra. 

Treystið því ekki þeim mönnum aðberjast fyrir 
heimastjórn á n æ s t a þingi, sem felldu með ö 1 1 u m 
atkv. á síðasta þingi tillögu til stjórnarinnar um 
meiri umbætur, innlenda stjórn. 

Treystið ekkí mönnnm, sem eru svarnir flokks- 
bræður þess raanns, sera rekið hefur erindi hinna 
rótgrónustu apturhaldsmanna hægristjórnar í Dan- 
mörku, manns, sem vill flytja valdið út úr land- 
inu, yfirráð fjárins iit úr landinu og skólana 
út úr landinu! 

Nú er framtíð landsins að miklu leyti lögð í yð- 
ar hendur. Nú væntir vor gamla móðir, fóstur- 
urjörðin, að hver íslendingur geri skyldu sína. Met- 
ið það því mest að sækja kjörfundina til þess að 
kjósa sanna heimastjórnarmenn, en ekki þá sem hop- 



yGoogle 



að hafa, leikid tveim skjöldum og barizt undir út- 
lendu merki ! Látið ekki vináttu einstakra manná 
eða hagsmunavon hamla yður irá að ganga götu 
hins sanna og rétta. 

Hafharstjórnarmenn hafa nógu lengi haft sjálf- 
stæði og réttindi landsins að leikfangi, þótt það bæt- 
ist nú ekki ofan á, að kjósendur verði leiksoppar í 
hendi þeirra. 



Hvoru meginn er herra Páll Briem? 

Er hann heimastjórnarmadur eða 
Hafnarstjórnarmaður? 

Eptir síðasta alþing þóttust Valtývar eða Hafn- 
arstjómarmenn hafa tekið landið hershöndum. 

Þeir höfðu sett setuHð á öll horn landsins. Sann- 
leiksástin sat í Reykjavík, guðhræðslan á Bíldudal, 
sjálfstæðnin á Akureyri og siðprýðin á Seyðisfirði. 

Það var ekkert annað eða lítið annað eptir, en 
að skammta. Og bitarnir voru ekki svo fáir. Fyrst 
voru það núallirgömlubitarnir: landsfiöfðingjadæm- 
ið, biskupsembættið^ amtmannaembættin og margir 
smærri bitar. En svo var von á nýjum bita, ráðgjaf- 
anum sjálfum, og hann var nú ekki lakastur. Það 
var því engin furða, þó að menn langaði til að vera 
við uppkomuna. Ekki var það heldur að undra, þó 
að menn minntust f jarstaddra vina, nú er komið var 
að því, að færa átti upp úr pottinum. Hr. P. B. hafði , 
ekki látið heyra tilsínlanga lengi. Þess vegna spurðu 
margir hvoru megin hann mundi vera. Sumum þótti 
sem þeirri spurningu væri svarað, er það fréttist, að 
Einar Hjörleifsson hefði tekið við ritstjórn nýs blaðs 
á Akureyri, er hr. P. Br. og fleiri áttu að hafa stofn- 



yGoogle 



23 

ad til. Þad var nú að vísu grunsamt, en engin fuUn- 
adarsönnun, því ad E. H. átti ad hafa hærra kaup á 
Akureyri en í Reykjavík. 

£g hef stundum reynt ad brjóta heilann um þad, 
hvoru megin hr. P. B. mundi vera, en eg er hættur 
því. Út úr því völundarhúsi kemst eg ekki. 

Eg ræð þeim, sem ná til hr. P. Br., að leita úr- 
lausnarínnar hjá sjálfum honum. Minum sem ekki 
ná til hans eða „Norðurlandsins", skal eg skýra frá 
skoðunum hans, eins og hann lýsir þeim sjálfur. 

Hr. P. Br. virðist hafa verið hávaltýskur allan 
október og* nokknd af nóyember f. á. Hann segir 
8. okt. í greininni „Yfirlit og horfur", að sér sé „illa 
við 6i. gr. eins og hún er í stjómarskránni". Hann 
segir 15. s. m. í áframhaldi sömugreinar: „Mesthöf- 
um vér lært að því er snertir stjórnarskrárniálið, síð- 
an dr. Valtýr bar tram tilboð stjómarinnar 1897". 
Hann segir að það sé „sómi fyrir okkur, að ráðgjafi 
vor á sæti í ríkisráði konungs". Hann segir að með 
frumvarpi síðasta alþingis sé „merki íslands borið 
hátt". — Hann segir 12. nóv., að „búsetan sé ekki 
neitt aðalatriði", geti „ekki verið nema aukaatriði". 
Jafnframt gefur hann lo-mannafrumvarpinu olnboga- 
skot eptir mætti. 

í desemberlok er hann orðinn tveggja ráðherra- 
maðiir, og er þá kominn á skoðun lo-menninganna 
að öðrii le^rti en því, að hann vill hafa báða ráðherr- 
ana jafn réttháa. Hann segir 31. desbr. í grein, er 
hannnetnir „Nýjartillögur": „Þar sem fnimvarpið frá 
1901 alls eigi fullnægir kröfunni um búsetu hinnar 
æztu stjómar innanlands, þá virðist einsætt, að taka 
þann kostinn sem betri er". 

Hálfnm mánndi seinna eða naumlega það, 11. 
janiiar þ. á., er hann öðrum þræði orðinn fylgjandí 
landstjórafrumvarpinu. Þrem viknm seinna eða 3. 

Digitized by VjOOQlC 



24 

febr. væntir hann þess, „að allir Islendingar muni 
nú verða á eitt raál sáttir um, að taka því fegins 
hendi, að fá ráðgjafann fyrir ísland jafnréttháan öðr- 
um ráðgjöfum, búsettan í Reykjavík" (sbr. konungs- 
boðskapinn). 

Viku seinna eða ii. s. m. er kominn apturkipp- 
ur í hann. Þá segir hann: „Svo nefni eg búsetu 
ráðgjafans hér. Menn munu almennt gleðja sig mest 
af henni. £n þegar menn fara að hugsa sig um, þá 
segir mér þó svo hugur um, að sú gleði verði blönduð". 

Fjórnm dögrnm seinna eða 15. febrúar er hann 
aptur orðinn tveggja ráðherramaður. Hann segir þá: 
„Það er satt og rétt, að stjóm landsins þarf að vera 
búsett í landinu sjálfu, en þótt svo se, þurfum vér 
öldungis eins, að hagsmuna vorra sé gætt í útlönd- 
um. En þetta er einmitt það, sera A. að vera og ætti 
að vera hlutverk ráðgjafans í Kaupmannahöfn" .... 
„I boðskap konungs er oss gerður kostur á^ að fá 
annaðhvort ráðgjafa í Kaupmannahöfn eða í Reykja- 
vík. Ef vér kjósum ráðgjafa í Reykjavík, þá slepp- 

um vér gamalli kröfu til að hafa ráðgjafa í 

Kaupmannahöfn". „Ef vér aptur á móti kjósum ráð- 
gjafa í Kaupmannahöfn, þá höfum vér að vísu ekki 
sleppt kröfu um ráðgjafa í Reykjavík (!), en vér höf- 
um frestað henni að minnsta kosti um 2 ár*). A 
alþingi 1903 hefði mátt samþykkja frumvarp til stjóm- 
skipunarlaga um það, ad leggja niður landshöfðingja- 
embættið og ákveða að ráðgjafa skyldi skipa í Reykja- 
vík til þess, að mynda ráðaneytið fyrir íslandásamt 
ráðgjafanum í Kaupmannahöfn(l)". 

Til þrautvara vill hann hafa 2 ráðhtrra í Reykja- 
vík, er hræddur um að i maður geti ekki afkastað 
öllu því, sem ráðgjafanum sé ætlað. 

*) sbr. þó konungsboðskapinn og ritstjómargreinina 
í „Dannebrog". 



yGoogle 



^5 

Það er seínasta tillagán. 

Mér telst þannig til, að hr. P. Br. hafi á 5 mán- 
uduni frá októberbyrjun til íebrúarloka haft 6 s i n n - 
um pólitisk fataskipti. — Hann hefur auðsjáan- 
lega sjálfan grunað, að tekið mundi verða eptir svo 
snöggum umskiptum. Því skrifar hann i^.janúar þ. 
á. enn eina greinina, er hann kallar „Skýringar". 

Greinin byrjar orðrétt svo: „Eg hefi skrifað um 
stjómarmálið í „Norðurlandi" eins Ijóst og eg hefi 
getað*), en samt seni áður hefur mér eigi hepph 
ast, að skrifa eins Ijóst og nauðsynlegt hefur verið, og 
því verð eg, að reyna*) að skýra málið enn betur". 

Svo kemur skýringin. Hr. P. Br: hefur gert 
mikið úr þingræðinu, eins og allir vita, sem hafa haft 
sálarburði til að lesa „Norðurlandið". En nú segir 
hann allt í einu: „Eg álít ekki rétff að ráðgjafi eða 
ráðgjafar velti úr sessi. þó að atkvæðagreiðsla á þingi 
gangi ámóti í einstökum málum". Það á þá ekkiað 
verða meira en þetta íslenzka þingræðið. Ráðgjaf- 
inn á ef til vill, að geta setið, þó að þingið neiti 
honum um fjárlög eða önnur principlög! 

Þetta er þráðurinn í stjórnmálagreinum herra P. 
Br. Nú geta mér gáfaðri menn lesið sér til, hvoru 
megin hann muni vera. 

Hr. P. B. byrjaði fyrstu stjórnmálagrein sínasvo: 
„Það eru í sumar 10 ár síðan eg átti sæti á löggjaf- 
arþingi íslands. .... Sagði eg þá við einn af vin- 
ura mínum og samþingismönnum, að hann þyrfti 
ekki að búast við mér á þingi um næstu 10 ár". Eg 
spurði sjálfan mig, þegar eg hafði lesið aJlar grein- 
ar hr. P. B.: „Til hvers býður maðurinn sig fram 
aptur? Ekki getur það verið að eins til að biuda 
enda á ádráttinn um, að lofa vininum að sjá sig apt- 



•) Auðk. af höf. 

Digitized by VjOOQlC 



26 

\ir á þingi eptir lo ár. Ekki getur það heldur verið 
til ad greida atkvædi í stjórnarskrármálinu. Hann 
þykist nú hvorki vera ánægður með Hafnarstjórnar- 
trumvarpið eða heimastjómarfrumvarpið væntanJega, 
enda er atkvæði amtmanns á þingi ekki þyngra en 
atkvæði bónda. Ekki getur það heldur verið til að 
bindast fyrir skólamál vor, eins og „Norðurland" 
heldur nú fram. Þau koma eptir ályktun síðasta þings 
ekki til umræðu fyr en Guðm. Finnbogason er bú- 
ihn að Ijúka sér af ytra 1903. Ekki getur það held- 
ur verið til að styðja búnaðarmálin. 

Þau hggja ekki tyrir á næsta þmgi. Ekki getur 
það heldur verið til þess að vera við uppkomuna, 
þegar á að fara að skammta, það þori eg nærri því 
að ábyrgjast. 

En til hvers þár 

Um það geta Húnvetningar spurt P. Br. á kjör- 
fundinum. Þeir eiga nú að kjósa milli hans og 
manns, sem ekkert hik var á á síðasta þingi. 
HnnTetningrur. 



'"^'Sffmíí^' 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 



yGoogle 




Digitized by VjOOQIC 



yGoogle 



